L^ — MYFYRDOD AR Y WAWR. 


Wele y wawrddydd yn agor eì hamrant, 
| Dros fryniau y dwyrain tywyna gogotiant ; 
Mae pob peth o'n cwmpas yn awr yn adfywio; 
Y glaswellt yn chwerthin a'r praidd yn ymbranclo; 
Yr yth ar y ddol sydd yn awr yn cyfodi 
[ hel am ei luniaeth rhwng y rhosyn a'r lili ; 
Y cor rhwng y cangau yn hwylio'u telynau 
ganu croesawìad i frenin y ,gwagle, 
Y nant rhwng; y: bryniau i'r wawrddydd rydd 
foliant, 
A miloedd 9 leisiau o honi gyfodaut; 
Y pysg rhwng ei thonau chwareuant yn heini”, 

Wrth weled dysgleirdeb y wawr; yn ymdaeu ; 
Oblegid tywyniad goleuni, rwy'n credu, 

Ar wyneb y dyfroedd wna. i'r rhai'n lawenycho, 
Y gwartheg sy fythion a borant ei glanau, 
Fu neithiwr trwy'r caddug yn gollwng och peidiau 

Ar doriad y wawrddydd yn llawen sy'n brefu 
Wrth weled y caddug yn eael ei wasgaru. > 
“Llef glywaf yn dyrchu oddiwrth lu y moroedd 
O folìant, debygaf, i grewi y bydoedd, 

Amìiddo'u haurhegu o'i ras â goleuni, 

I wasgar o'u mynwes yr ofatu fu'n Hechou. 

Y Hu sy mewn llongau yn marchog y wend »a 

Ar doriad boreuddydd a hwyliant yn eon, 

Ar doriad y wawrddydd yr hwyliau gyfedant, 
Ac hel unrhyw ddychryii trwy'r aìg cyniweiria at, 
Ar ol iddynt deithio dros bellder o foroedd 

V nos sy'n eu dal wrtb ddyeithr borthladdoedd ; 
Y morwyr mewn dychryn a fwriaut anevripn, 

Ac yn ofai bob mynyd rig myned ym deilchion; 
Ardoriad y wawrddydd yr ofnau wasczarant, 

Ac heibio y creigiau yn araf yr hwyliant; 

I'r porthladd y gwelaf hwy'n liwylio eu camrau, 
O fewn i'r pyrth tiriant achan yn eugennau. 

O henffych i'r wawrddyd! ytywyliwch wasgara, 
A. golygfeydd filoedd i'r enaid ddadlena, 
Gwyllifìlaidd bu'r cdaiar, ar dywyniad. goleuni, 
(yfeiriant €u camrau i'w ffaeau i lechu, , 

A gwaraidd wrthddrychau y eread yn helaeth, 

'Ymlwyrant trwy'r maesydd ì yhofyncynaliweth.. 
Y wawr fel morwynig sy'n cludo'i phelydrau. 

I balas y,breniu i'w gyfarch ben boreu. 

SDyn, brenin y cread mewn rhwys» fawredd hynod 
A'n ufudd i'w: orchwyl 'nol eynllun, y Duwdod, 
Gyda'g awel boreuddydd peroriaeth sy'n deilliaw, 
A bol ddail v goedwig a garant eu dwylaw, 

Yr holl 4readìgaeth i'r Duwdod rydd folîaut, 

A lane,o («wlad walia.a floeddia gogoniant. 

b, Doulais. AB SHon. 


&. 





